18. 


a 


ér. Thorlac 


Ball 


HÚSRÆÐA = 
Hallgrím prófast Thorlaius 
að Hrafnagili, 


haldin af 


aðstoðarpresti hans Ssvb. Hallgrimssyni 


„28. októbermánaðar 1859. 


{ LANDSBÓKASAFN 


Akureyri 1860. 


Prentuð í prentsmiðju Norður- og Austurumdæmisins, hjá 
Helga Helgasyni 


Öldungi presta í Eyjafirði 


kinari presti Thorlacius 


að Saurbæ 


eð þakklæti og virðingu 
tileinkað. 


Höfundurinn. 


Húskveðja 


yfir prófasti sjera Mallgrími sáluga 
Mhorlacius, 
28. októbermánaðar 1859. 


Eloyrðu nú bæn vora Í Jesá nafni, vor guð og gúði faðir 

þú, sem af þinni elsku hefir kallað oss til lífsins, og leiðir 
oss svo föðurlega þjer við hönd fram nm lífsins vog, hjálp- 
ar 053 og styrkir Í sjarhverri lífsins baráttu — æ, hjálpaðu 
oss og styrktu líka þá — „lífsins skamtur er á enda, ei vill 
hjólið lengar vondast, og vjer spennumst óki frá“l — anð- 
sýnda oss þá þína föðurlegu miskunnsomi, með því að láta 
allar vorar syndir Vera huldar fyrir þínu augliti, svo þær ekki 
vitni í móti oss; kasta þeim burt frá þjer í hafsins djúp og veit 
oss með sæln og sáluhjálplegu andláti inn að ganga í þitt eilífa 
dýrðarríki. Já himneski faðir! „Unn þú ossað eyddum dög- 
um andlits þíns vjer sjáum dýrð, eyðist synd, angist og klög- 
un ásamt vorum hjúp Í jörð!“ Amen í Jesú nafni amen. 


Bæði sá ársins tími, sem vjer nú stöndum á, 
og sá tímans atburður, sem vjer eigum hjer 
að gegna, minnir mig á þessi orð, sem lesa 
má hjá spámanninum (Es. 40. kap): „Allt 
hold er sem gras, og allt þess ágæti sem ak- 
urblóm. Grasið visnar, blómið fölnar, þegar 
andi drottins blæs á það. Í sannleika, menn- 


6 


irnir eru sem gras“. Sumarið er liðið og vet- 
ur genginn Í garð. Jörðin hefir afklæðzt hinu 
græna skrautinu. Þar sem óteljandi grös og 
jurtir skreyttu í sumarblíðunni tún og engjar, 
þar — „skekur nú kulið kvistu bersnauða, og 
stráin kveina fölnuð mót dauða!“  Hvílik- 
ar sönnur færir því þessi ársins tími á orð 
spámannsins: Grasið visnar, blómið fölnar, 
þegar andi drottins blæs á það! Og þetta, 
sem haustið sýnir og sannar svo berlega Íyr- 
ir oss, hvílíka hugvekju gæti það eitt sam- 
an gefið oss um vorn eigin forgengilegleika! 
Visnum grassins, fölleiki blómanna — hversu 
hlýtur þetta að vekja oss huga um vorn eig- 
in dauða og rotnun! Getum vjer virt fyrir oss 
alla þá umbreytingu, sem hausttíminn hefir í 
för með sjer, án þess að hugsa til sjálfra vor 
og heimfæra upp á líf vort það sem vjer sjá- 
um koma fram á grösum jarðarinnar? Getum 
vjer. þá varizt að taka undir með spámannin- 
um og segja: Í sannleika mennirnir eru sem 
gras Í 

En þetta sem tíminn og tímans umbreyt- 
ingar kenna oss, það kennir oss líka lífið og 
lífsins atburðir. — Vjer þurfum nú ekki að 
ganga út Í ríki náttúrunnar, þurfum ekki að 
horfa yfir tún og engjar, hóla og dali, til að 
læra að sjá það, að mennirnir eru sem gras. 
Nei, hjer innan þessara húsveggja sjáum vjer 
berlega þenna sannleika. Þegar vjer horfum 
á þessa líkkistu, þegar vjer hugsum til þess 
manns, sem í henni hvílir, og virðum fyrir oss 


7 


líf hans, hljóma oss þá ekki í eyrum skírt og 
skært þessi orðin: Allt hold er sem prás og 
allt þess ágæti sem akurblóm? Eða hvenær 
stóðuð þjer að útför framliðins manns, er bet- 
ur og berlegar en þessi vitnaði fyrir yður: Í 
sannleika mennirnir eru sem gras? — 

Allt hold, segir spámaðurinn, er sem gras, 
og allt þess ágæti sem akurblóm. Það er 
munur á því, hvernig mennirnir birtast á skeiði 
lífsins; sumir koma þar fram svo vel og vand- 
lega útbúnir af náttúrunni; þeir hafa margt 
til síns ágætis og eiga að hrósa miklu atgjörfi 
bæði til sálar og líkama. Aptur koma aðrir 
fram, sem náttúran sýnist eins og hafa spar- 
að við sínar góðu gjafir; þeir eiga hvorki að 
hrósa andlegu fjöri, nje líkamlegum hraustleika; 
þeir eru í samanburði við hina, sem betur eru 
útbúnir, andlega volaðir og líkamlega vesælir. 
Vjer tökum nú ekki til þess, þó að þeir menn- 
irnir, sem svona eru úr garði gjörðir, sem eru 
eins og strá fyrir straumi, þó að þeir visni 
eins og grasið og fölni eins og blómið. En 
að allt hold skuli vera sem grasið, og allt 
þess ágæti sem akurblóm, að einnig þeir menn- 
irnir, sem virðast vera hvað bezt útbúnir bæði 
til sálar og líkama, sem mega eins og heita 
meistarasmíði náttúrunnar, að einnig þeir skuli 
visna og fölna eins og akursins liljugrös, 
það þykir oss heldur tiltökumál. Vjer tökum 
til þess, segi jeg, angrumst af því, vjer hryggj- 
umst af þessum kjörum mannlegs lífs. Dapr= 
ir í huga lítum vjer á þann, sem hjer liggur 


8 


nú visnaður og. fölnaður, og segjum: í sann=- 
leika, mennirnir — hvað hraustir semgeru — 
eru sem gras! Skoðið akursins liljugrös! hvern- 
ig þau vaxa, blómgast, visna og falla út af. 
Og skoðið líka líf hins framliðna, hvernig 
hann óx og þroskaðist, hvílíkur hann var í 
blóma lífsins, hvernig hann fölnaði og hversu 
hann er nú fallinn útaf! — Þjer sem þekktuð 
hann svo að segja á öllum köflum æfi hans, 
þjer getið skoðað þetta og sett yður það skír- 
lega fyrir sjónir. Jeg, sem ekki lærði að þekkja 
hann fyr en á hans síðustu árum, fyr en hann 
var farinn að visna af elli og orðinn fölur af 
ellinnar annmörkum, jeg get ekki ímyndað 
mjer líf hans eins og það var; því er mið- 
ur, jeg get ekki á þessum hans greptrunar- 
degi brugðið á lopt fyrir yður lýsingu lífs hans 
honum til verðugrar minningar. Jeg get hjer 
ekki látið eigin sjón og reynslu stíla orð mín; 
en mjer er það samt ljúft að tala það sem 
jeg hefi heyrt; mjer er það sönn gleði, nú 
að skilnaði við hinn framliðna, að minnast 
hans með sannindum eptir sögusögn trúverð- 
ugra manna. 

Prófastur sjera Hallgrímur sálugi Thorlacius 
var einn af þeim mönnum, sem með sanni 
mátti segja um, að guðleg forsjón hefði eigi 
sparað við sínar góðu og fullkomnu gjafir. 
Hún hafði veitt honum mikla hæfilegleika til 
sálar og líkama, svo að hann var og þótti 
afbragðsmaður á sinni tíð.  Sálargáfurnar 
voru svo liðugar, að hann gat snúið þeim að 


9 


öllum menntum, og svo skarpar, að allar 1nennt- 
ir gátu verið honum í augum uppi. Honum 
varð sýnt um sjerhvað sem hann lagði nokkra 


„stund á, því náttúran og námið hjálpuðust að 


því, að gjöra hann þar vel færan. Og eins 
og andinn var liðugur, eins var líkaminn lip- 
ur.  Állur framgangur var prúðar, látæðið kurt- 
eist, höndin fim og hög. Þar sem hann kom 
Íram, þar leyndi sjer ekki snilldin, og það því 
síður. sem bæði andlegt og líkamlegt fjör var 
lífið og sálin í allri athöfn. Það mátti segja um 
sjera Hallgrím sáluga, að þar bjó liðug 
og fjörug sál íliprum og fjörugum 
líkama. Var það nú að undra, þó maður- 
inn, svona vel útbúinn af hendi náttúrunnar, 
þækti snillingur í stöðu sinni? Var það að 
undra, þó að allir, sem við hann kynntust, veitti 
honum virðingu og elsku? Nei, þetta var eðli- 
legt, og það því heldur sem lundin var glað- 
vær, hjartað blítt, viðmótið vinsamlegt. Af 
þeim 45 árum, sem hinn framliðni þjónaði sem 
prestur í þessu kalli, þá mun það mega segja, 
að hann yfir 30 ár þjónaði því með þessum 
sínum mannkostum. Í þau 30 árin naut hann 
sín — krapta sinna og mannkosta, og í þau 30 
árin nutu hans aðrir — nutu góðs af kröpt- 
um hans og mannkostum. 

En þá fóru þegar að sjást merki til þess, 
að maðurinn er sem grasið, er visnar, og sem 
akursins blóm, er fölnar. Það tók nú að kvölda 
og skyggja að Í lífighans; hann fór að draga 
sig í hlje frá störfum stöðu sinnar og frá við= 


10 


skiptum við heiminn. Hann, sem verið hafði 
hinn mesti fjörmaður og gleðimaður, gjörðist 
nú -fálátur og fjöri firrtur; hin blíða lundin kóln- 
aði og viðmótið þýða stirðnaði. Það hafa sagt 
þeir menn, sem þekktu hinn framliðna framan af 
æfi hans og fram eptir henni, að enginn, sem sá 
hann nú, gæti ímyndað sjer, hvílíkur maður hann 
hefði verið. En þegar svona var komið, lærði 
jeg fyrst að þekkja hann; og eins og jeg þóttist 
sjá af því, sem eptir var af honum, að hann 
hefði verið blóm af manni, svo sannfærðist 
jeg líka um það, því lengur sem jeg kynntist 
honum, að allt hold er sem gras, og allur 
þess blómi sem akurblóm. Hann visnaði 
og fölnaði æ meir og meir, unz gjörsamlega 
slokknaði hið veika og dapra lífsins ljós. 
Það þarf nú ekki að efa það, að annmark- 
ar hinnar aðsígandi elli ollu þeirri breytingu, 
sem var svo augsýnileg bæði á hinum ytra og 
innra manni hins framliðna; en þessari breyt=- 
ingu mun líka með fram hafa fiýtt og ollað ann- 
að, og það var þetta: Sjera Hallgrímur sálugi 
var meiri atgjörfis= en gæfumað= 
ur, eins og hann líka mun hafa verið fjör- 
ugri til að ganga á hólm við freistingar heims- 
ins, en fastur fyrir í baráttunni við þær. Þetta 
hvorttveggja, eins og vjer þekktum það, hlaut 
að hafa haft særandi áhrif á hansinnra mann; 
enda gjörði það líka líf hans, þegar þá þar 
við bættist lasleiki ellinnar, næsta aumkvunar- 
vert! — Síðustu æfiár hans voru gleðilaus, og 
það mátti með sanni segja: Honum var horfin 


11 


öll ánægja af lífinu. Vildi einhver vekja huga 
hans gleði með því að minnast á hans fyrra 
líf og hluti, sem þá höfðu gjörzt, þá getjeg 
vitnað það, að honum kom optast tár í auga; 
svona var hjartað orðið viðkvæmt, svona fann 
það sárt til þeirrar breytingar, sem lífið og 
lífsins atburðir höfðu gjört. 

En. þjer, vinir hins framliðna, sem fylgið 
honum hjer til grafar af gamalli tryggð og 
virðingu, jeg skal ekki frekar særa yðar hjart- 
ans tilfinningu með því að lýsa ellidögum yð- 
ar sofnaða vinar; yður voru þeir ins kunn- 
ugir og mjer, og mjer má nægja að segja: 
Eins og þjer báruð virðingu fyrir honum, með- 
an guð gaf honum heilsu og krapta til að 
þjóna í köllun hans á meðal yðar, svo báruð 
þjer og meðaumkvun með honum, þegar byrði 
ellinnar lagðist á hann, og þjer vissuð, hversu 
þungbær hún varð honum. * Vjer skulum þá 
heldur minnast á það, sem mest má gleðja 
oss alla, á þau umskipti, sem orðin eru á hög- 
um vors sofnaða vinar. 

Það eru ekki 2 mánuðir síðan að þjer sá- 
uð hinn framliðna, er hann með veikum mætti 
fylgdi til grafar henni, sem guð gaf honum 
á giptingardegi til að bera með honum hita 
og þunga dagsins. Þessi hans sorgargangur 
virðist hafa haft mikil áhrif á hans viðkvæma 
og ellimóða bjarta. Hann sá og fann, að nú 
var hann sviptur þeirri hjálp af mannlegri 
hálfu, sem hann gat og vildi byggja upp á; 
enda lagðist hann þá fyrir í rekkju sína, eins og 


12 


honum segði hugur um, að hjer ætti hann nú, og 
hjer væri ekki nú — lengi — lausnar að bíða. 
Og jeg má segja það, eða svo virtist mjer að 
minnsta kosti, sem hann í þessari eptirbið dauð- 
ans — því banalega var það ekki — hefði 
rósamara og glaðara bragð en jeg þóttist áð- 
ur hafa sjeð á honum. Og jeg spyr: Hvað 
mun nú hafa getað friðað og glatt hans gleði- 
firrta hjarta? Sannarlega enginn hlutur í þess- 
um heimi, því honum var fyrir löngu horfin öll 
ánægja af honum.  Ó, jeg veit það: Í þess- 
ari eptirbið dauðans hefir hugur hans verið 
hjá himnanna guði, hefir hann fastar enn nokk- 
urn tíma knúið á dyr guðlegrar miskunnsemi, 
að hann mætti losast úr hinni hrörlegu líkam- 
ans tjaldbúð og frelsast til guðs himneska rík- 
is. Og faðir miskunnsemdanna, sem heyrir bæn- 
ir barna sinna og er fús að hugsvala þeim, 
sem harmþrungnir knýja á hans náðardyr — 
hefir sent huggun og frið í sálu hans. Þann- 
ig þá, huggaður af anda guðlegs friðar, beið 
hann rósamur sinnar síðustu stundar; og hann, 
sem lifað hafði í elli sinni svo margar stund- 
ir stríðsamar, lifði hinar síðustu stríðminni, og 
hina síðustu allra, andlátsstundina, fjekk hann 
stríðlausa — bæði fljóta og hæga. Þegar jeg 
hugsa um þetta og virði fyrir mjer sumra manna 
dóma um hinn framliðna, þá kemur mjer til hug- 
ar það sem sagði einn hinna vitrustu manna og 
merkustu rithöfunda: „Mannsins síðustu stundu, 
sagði hann, er að guðs ráði ætlað og geymt 
að gæta sannleikans; sú stund er falslaus og 


13 


svíkst ekki um að gegna trúlega skyldu sinni.“ 
Og guði sje þá lof fyrir það, að hin rósama 
andlátsstund hins framliðna vitnaði um það, 
að drottinn ljet hjer sinn þjón í 
friði faral 

Hvílíkt fagnaðarefni er þá hjer orðið fyr- 
ir alla þá, sem unnu hinum framliðna, og tóku 
hlutdeild í kjörum hans á hans síðustu æfiár- 
um!  Vitnið þjer það, vinir hans og fornkunn- 
ingjar, hafið þjer prísað margan sælli fyrir 
hvíldina heldur en þann, sem hjer hefir nú 
hvíldina fengið? Hversu opt voruð þjer bún- 
ir að furða yður á því, hve lengi gæti treinzt 
hans veika og hrörlega líf, og hversu opt höfð- 
uð þjer óskað þess, að guði mætti þóknast 
að leysa hann úr þessum dauðlegleikans lík- 
ama? Sjáið þá, guð hefir virzt að heyra bæn 
yðar og bænheyra hana á þann hátt, sem þjer 
höfðuð varla sjálfir við búizt. Þjer hugsuðuð 
þó að frjetta það, að nú væri hann lagztur 
sína banalegu, nú stæði yfir hans dauðastríð. 
En bann, sem gjörir allt betur, en vjer höl- 
um vit á um að biðja, hann ljet hans bana- 
legu ekki vera annað en rósama eptirbið 
dauðans „ og hans dauðastríð ekki annað, en 
sigursælt og friðsamlegt andlát. 

Ó, hversu ber oss þá öllum að lofa og 
vegsama guð fyrir lausn hans, að þakka hon- 
um af hjarta fyrir það, að hann ljet þenna 
sinn þjón og vorn vin í þvílíkum friði burtu 
fara! Já, vjer prísum hjer þína ráðstöfun, 
himneski faðir! Þú ljezt hin þráðu umskipt- 


14 


in koma nú við enda umliðins sumars, og áð- 
ur en þessi vetur gekk í garð, allt eins og 
þú vildir benda oss til þess, að enginn vetur, 
en eilíft sumar skyldi nú taka við fyrir hon- 
um, sem þú hafðir til þín kallað; þú ljezt 
hann sofna út af með akursins liljugrösum, 
allt eins og þú vildir minna oss á það, að eins 
og þau falla út af á haustin til þess að lifna 
við aptur á vorin, svo skyldi hann á þessu 
hausti hníga til jarðar, til þess að rísa upp 
aptur á vori eilífðarinnar. Ó, lofuð sje nú 
þín gæðska, lifandi guð! sem gjört hefir allt 
hold eins og grasið, sem visnar til þess að 
vaxa á ný!  Lofaður sjertu, guð drottinn! sem 
kallað hefir oss alla til lifandi vonar, og sem 
nú ert búinn að kalla þenna þinn þjón til 
arfleifðar hans á himnum, sem eilíf er og aldr- 
ei fölnar! 

Í þessari gleðilegu trú og von kveðjum 
vjer allir hinn framliðna, fagnandi af lausn 
hans úr þessu líkamans lífi og freisi hans til 
guðs himneska ríkis. Og jeg læt hann kveðja 
mig og yður alla með því að segja: Sjáið hjer, 
að maðurinn er sem gras, og allt hans ágæti 
sem akurblóm! Þjer hafið, segir hann, skoð- 
að mig sem grasið, er visnar, og sem blómið, 
er fölnar. Nú — svo lærið þá hjá minni lík- 
kistu hyggindi af þessu fyrir yðar eigið líf! 
Lærið hjer að sjá það upp yfir mínum nábeð, 
að einnig þjer eruð sem grasið, er í dag stend- 
ur á akrinum, en á morgun verður kastað í 
ofn! Horfið þá á akursins liljugrös, hvernig 


15 


þau vaxa og blómgast og prýða þann blett, 
sem þau standa á! Vaxið þjer eins í öllu góðu 
og guði þóknanlegu, skrýðist þjer blómskrauti 
allra kristilegra dyggða, svo að eptir yður sjá- 
ist fagur lífsferil, fullur af góðum verkum guði 
til lofs og dýrðar! Og frestið ekki að full- 
nægja þessari yðar skyldu, að vegsama guð með 
lífi yðar og líferni! Því sjáið, hvernig grös- 
in visna og fölna! Og svona visnið þjer líka, 
þegar árin koma, og ellin færist yfir yður; 
svona fölnið þjer, þegar andi dauðans blæs á 
yðar lífsins blóm. Þá kemur þessi nóttin, sem 
yfir mig er komin, nóttin sú, er þjer ekki fáið 
starfað. Svo vinnið þá meðan dagur endist, 
munandi eptir því, að allt hold er sem gras- 
ið, er visnar, og lífið sjálft eins og gufa, sem 
sjest um stund en hverfur síðan. Guð hjálpi 
svo yður öllum til að læra að telja yðar daga, 
að þjer getið lifað skynsamlega og dáið sálu- 
hjálplega! Amen. 


16 


Eptirmáli. 


Að húsræta þessi birtist á prenti, er að kenna 
dómi þeim, sem merkispresturinn sjera Einar Thor- 
Jacius hefir lagt á mig fyrir hana í 1—2 bl. Nortra 
öl. jan. 1860, þar sem hann tekur fram orð og 
greinar á stangli, og þykist geta dregið út úr þeim 
andvaraleysis kenninga gegn guðsorðiog 
kærleiksleysi gegn kristindómsins boti, 
auk skorts á velsæmi í því að minnast 
ekki neinna mannkosta hins framliðna, 
og á virðingu fyrir honumsemyfirmanni 
mínum og samþjóni. Rætan weiður nú að 
forsvara sig, eða fella sig sjálf; hún verður að vitna 
um það fyrir alþýðu, hvort jeg á svona harðan dóm 
skilið fyrir hana, eins og hún líka skal sýna, hvor 
okkar talar af kærleiksfyllri anda, sjera E: Th. í 
Norðra um mig, eða jeg um sjerá Hallgrím sáluga 
í ræðunni. þess vil jeg einungis geta, að þau orð 
sem sjera E. Th. leyfir sjer að kalla andvaraleys- 
is kenningu, og hann eigi veit hvar skrifuð standa: 
„Mannins síðustu stundu er það ætlað og geymt, að 
guðs ráði, að gæta sannleikans“ o. s. frv., þau eru 
tekin úr alþekktu ensku kvæði, sem heitir Night 
Thoughts (Nætur hugsanir) eptir prestinn og 
skáldið Edward Young (T 1765) Og það munu 
margir, þó ólærðir sje, svo gáfaðir. og góðgjarn- 
ir að sjá, að þessi Youngs kenning lýsir ekki and- 
varaleysi, heldur djúpri og heilagri hugsun, er hlýt- 
ur að vekja andvara jafnvel hinum andvaralausa. 

Munkaþverá, 10. febrúar 1860. 


Svb. Hallgrímsson. 


10049989 


Í 


